di 
fe, 
EE 


CAN NEWYDD, 


0 un i'r Cymry 






| DROI MEWN GWEDDI 
At yr ARGLWYDD, 
Âm ein harbed rhag ein llwyr ddinystrio 


A'R 


TRWY EIN GWLAD, 


Y hwn sydd yn gwneuthur mawr ddychryn 
trwy Gymru. 


—— 


Y CYNGOR CANLYNOL ; 
: Sydd yn gwellhau agos bawb a darewir â'r 
CHOLERA MonpBus, os.ei cymmerir cyn. gynted 
ag yteimlont y clefyd yn ymaflyd YMHOB sef, 
is Un wns o Castor Oil, | 
B Ugain dyferyn o Laudanum; a 
o Hanner gwydriad o Frandi Ffrengig. 


Curwch hwynt yn nghyd gyda fforch, ac yfwch 
ef, ac ewch i'r gwely. 





WEGFY DORCH CYR 
Yn 


. YMOSTYNGWN Gymry haw ddgar 
A*L un galon ewyllysgar, 














2 


I roddi mawl i Dduw yn ddiwyd, 
Am ein bod ar dir y bywyd: 


2. Pechodau'n hoes sy'n galw am ddial, 
A'n herchyll ddrygau mawrion, amal; Ô 
A thynasant farn o'r nefoedd A 
I lwyr ddinystrio amryw filoedd. Î 


3. Dwys fu damnio bro Sodoma, 
A'r gydmares ddrwg Gomorra, 
Ond eu dwfn lygredig anian MU 
Fu'r achos oll o'r tân a'r brwmstan. Od 


4. Y Duw a gadwai'i ffyddlon Abra'm, 
Ro'i bla ar Dathan ac Abiram; 
Os cilia Cymry o ffyrdd sancteiddrwydd, 
Pwy wyr pa faint ddistrywia'r Arglwydd. 


— $ 


o 9. Ŷ gwir a ddengys i ni'n amlwg 

| Ffyrdd y gelyn garwa'i gilwg, 

| A fod Duw'r trugaredd 1 rai ufudd, 
Wrtb y drwg yn ddigllon beunydd. 


6. Bro yr Aipht a golla'i myrddiwn, 
Twrc a Rwssia amryw filiwn; 
O! a raid, er garwed cerydd, 
Daro Brydain, mammaeth crefydd ! Ê 


7. Os mammaeth crefydd, lloches balchder, 
Duw yn bwgwth, eto'n adfer ; 
Taro eraill, ninau'n clywed, 
Er hyny'n ysgafn heb ystyried. Â 


8. I Ffraingc a Spaen, o'r Aiphter penyd, 
D'ai sŵn carnau'r march dychrynllyd, 


We “ a” o ww ye Es 
X—zo>s 23 >r, 


uaru a RI Gan cnu 


.Ystyria'th blant, a gwel dy drallod, 


3 


Ï fedi'n llwyr, medd pwir hanesion, 
Fel na cheid byw i gladdu meirwon. 


9. Ond er bod gwialen barn i'w gweled 
Yn lladd ar hyd y byd heb arbed, 
Er hyn ni ymostyngai Brydain 
Nes tynu'r pla i'w gwlad ei bunan. 


10. Dechreua'n Uloegr yn bell ddigon, 
Yn nhref Sunderland er cwynion : 
Duw yn taro, Sais .yn crynu, 
Etto er hyn ni theimlai'r Cymry. 


11. Dinas Llundain fawr ga'dd brofi 
Pwysau'r farn yn disgyn ami, 


A manau lawer gydahyny,  - cC 


Ond Duw yn dal i arbed Cymru. 
12. Gan na lwydda'i dwys rybuddion, 


Marwolaethau yn mysg y Saeson, 
Wele'r Arglwydd wedi gyru 
Ei bla dinystriol ìi wlad Cymru. 


13. Gymru, Gymru, cais am dristwch 
Cyn dy fwrw, ag edifeirwch ; 


A'r rhif sy'n meirw yn enmharod, 


14. 'Does dim all rwystro'r pla dinystriol, 
E' fyn ei ffordd yn anorchfygol, 
Ond gweddi daer mewn gostyngeiddrwydd, 
Ffydd a chariad at yr Arglwydd, 












4 


/ 16. Pan drawyd Flint a. Dinbych dirion, 
Mewn llefain eryf ymostyngai'r dynions 
Achubwyd rhai fel o borth angau 
Mewn attebiad i'w gweddiau. 





16. Ond pan mae'r Arglwydd wedi digio, 
A dyn yn dal i bechu'n effro, 

Pwy all ddirnad yn mhle derfydd 

“ Pwysau dwrn anfeidrol gerydd. 


_.. 17. Gwraig yn wylo am ei phriod, 
: Bedd i'w hymyl hithau'n barod: 
| Wylofain plant sydd am rieni, 
A Duw mewn dig yn rhwygo'r rhei'ny, 


v  ', Î8. A raid, Gymru fawr ei breintiau, 
A raid gwywo'th flodau tlysion, P^, LL. 
A gwneyd dy dir yn feddau'r meirwon! í 


i GU i Ge O. y O Md 
“ Fw yd a 


jm 


— 19: Na raid Gymru deg, gobeithio, ——— 
'Tro at weddi, mae Duw'n gwrando ; in 
Ar Galfaria e gaed ffynon | Gy ŵ 


Â dry dy bla yn iechyd calon. 


"ce Me  — 


20; Y Gŵr fu'n gwaedu ar le'r Benglog Me LS 
Sydd yn eiriol dros yr euog : 


o _ a 


Mewn angen enaid sel. weglliou. Y 
Ar Dduw i'tharbed, “y'n dymuno. ' 
« Fa 5 ŵ ' wv i 
e'r WM. JENEINS. y 










B. Morgan, Argraffydd, Merthyr. Pe 


